Hukumu ya Swalah ya Idi mbili 


Ni faradhi ya kutosheleza ambayo wakisimama kuifanya watu wanaotosheleza, wengine wasaliao 
hupomokewa na dhambi ya kutoifanya- na ingawa amri ya kuifanya imetiliwa mkazo sana- Kwani 
Mtume S ameamrisha kuitekeleza. Bali aliamrisha kuwatoa wasichana na kina mama, hata wale walioko 
hedhini (aada ya mwezi) miongoni mwao ingawa hawatoswali. Hii inaonesha ubora wa Swala ya Idi na 
kuitilia mkazo. Na dalili ya ulazima wake ni yafuatayo: 


1. Neno lake Mwenyezi Mungu Aliyetukuka: {Mswalie Mola wako na uchinje} [108: 2]. 


2. Mtume S Ameamrisha iswaliwe, mpaka amewaamrisha wanawake waiswali, kwa hadithi iliyopokewa 
na Ummu 'Atwiyyah t kuwa alisema: (Ametuamrisha Mtume wa Mwenyezi Mungu sS tuwatoe 
wanawake kwa Swala ya Idi: wadogo wanaoanza kubaleghe ['Awaatiq: ni wingi wa 'aatiq naye ni 
msichana mwanzo wa kubaleghe.], waliomo hedhini [ Huyyadh (walio na hedhi): ni wingi wa haaidh 
(aliye na hedhi).] na wanawali walio paziani [ Dhawaat al- khduur: wanawali (Msichana bikira).]. Ama 
wenye hedhi watajiepusha na kuswali na watahudhuria kwenye kherifra dua ya Waislamu) [ Imepokewa 
na Bukhari.]. 


https://www.al-feqh.com/sw/swala-ya-idi-mbili 


& 






ye kheri n; 



